Can i'r Hen Gount. 


— fg a 


A wyddoch chwi, fechgyn, fod hunlle'r hen gount 
Yn blino rhyw dorf ddirfedi ; 

Gan ystryw'r ellylles aeth Huwcyn o'r Mount, 
O, druan, yn fancrupt eleni! 

Bu'n suddo i'w llyfrau am flwyddyn neu ddwy, 
A hithau yn ffiwgro'n wastadol; 

A ffiwgrodd o'r diwedd nes methodd hen Huw, 
A dangos ei big yn yr heol, 


Hen gount yw'r fileines anfataf y sydd, 
Yn tramwy hyd wyneb daearen ; 

Mae'n chwerwi ein gwleddoedd—cymyla ein dydd 
A. phruddeiddia'r mynwesau fu'n llawen : 

Mae'n casglu'n wastadol ddyrneidiau o ddrain, 
I'w rhoi'n ngobenyddiau'n cymdogion; 

Ac enfyn genadau fel mintai o frain, 
1 erlid ar ol ei dyledion. 

Hen gount yw my lady sy'n cadw mewn gwaith 
Dwrneiod a beiliaid ein goror ; 

Ac oni bai'r faeden gallasai'r fath griw, 
Fyn'd i chwilio am job hwnt i'r cefnfor :.. 

A hi sydd yn talu cyflogau i'r judge 
Ac 1 glercod afrifed ein llysoedd ; 

Win gweision a'i swyddwyr sy'n pooni rhwy ln 
Yn fwy didosturi na'r ddannodd, 

'Roedd tri swllt hen gount ar Will Siams yn y 

Crown, 

Nos y “pay” feaeth ynoi dalu, 

Ond erbyn i'r barmaid i droi'r llyfr count, 
'Roedd y swm wedi chwyddoi fyny! 














2 


Ac erbyn i Wil yfed pedwar neu chwech 
O beintiau o Burton neurhagor, 
Fe chwyddodd y tri swllt dechreuol i ddeg 
. Myn cebyst! mae byny'n beth sobor. 


Aeth Mary Ned Phil heibio siop Mr Price, 
(nd daeth ysbryd 'rhen gountidd oi phoeni, 

Ac mewn winciad llygad adgofiodd i'r fun: 
Fod ei shawl-searf heb dalu am dani! 

Ac allan iaeth jumper dros gounter y siop 
Gan waeddi “' stop, stop, dear Mary”! 

A gwn caf fy nghoelio panglywir fi'n dweyd, 
I'r lodes fod agos. llewygu. 


Hen gount am ddillatach, am siwgr a the, 
Hen gount am hosanau a sebon, 

Sydd ddigon i yru'r gwahanglwyf ar.ddyn, 
A'i daflu i ganol twymynon ! 

Mae'r gwrid sydd yn codi i wyneb rhyw lu 
Pan gwrddont a'r diaper neu'r gr0cer, 

Yn ddigon i'w gyru i ben mynydd du, 
Gael gwared o'u iasau a'u pryder. 


Beth wneir o'r hen gount? Galwer Calerafft 


lawr, ; | 
I lindagu'rjellylles o'n daear lo. i 
Ac na choller deigryn ond hyny gan:neb 
Ar fedd creadures mor auwar : 
A deddf arian parod fo deddfsiopau'r wlad, 
Yr hyn fyddiachad i ugeiniau ; 
Ac er.nad wyf brophwyd, 'rwy'n mentro rhoi 
ngair I al 
Y bydd hyn i'r hen andras yn angau, 
B.B.D. 





UWCH BEN BI BEDD. 
Ton,—Ar hyd y. Nos. 


Plygu mae y llysiau gwyrddion, 
U«ch ben ei bedd; 

A'r rhosyn leda ^i wridog ddwyfron, 

“ 'Uwch ben:êi bedd ;' 

Ucheneidiau tonei chalon, 

'Sugnwyd gên y trist awelon, 

Glywai 'n mrig yr Yw hiraethlon, 
Uwch ben ei bedd. 


Pedair welaf o wyryfon, 
Uwch ben ei bedd ; 
Yn cymysgu 'r dafnau heilltion, 
Uwch ben ei bedd ; 
leb,ynganyd gair o'u genau, 
Namyn gollwng hoff och neidiau, 
A chusanu 'r wylaidd flodau, 
Uwchben ei bedd. 


Na nesaed y trystiog droediad, 
Uwch ben eì bedd ; 

Na ddoed dwyfron oer, ddi-deimlad, 
Uwch ben ci bedd ; 








Jones a'i Mab, Argraffwyr, Aberdar, 








4 


Doed y galon wyr am doriad, 

Gwaew, cur, a siomiant cariad, — 

A dyfrhaed y blodau euraid, 
Uwch ben ei bedd. 


Caled farmor nid oes yno 
Uwch ben ei bedd ; 
Fel y galed fynwes hono, 
Uwch ben ei bedd ; 
Dim ond rhywbeth fel ei chalon, 
Y blodau pêr, a'r Ywen dirion, 
Fydd yn goffadwriaeth ddigom, 
Uwch ben ei bedd. 


Canwch “ obaith wedi gwywo,” 
Uwch ben ei bedd ; 

Cenwch ffalsder, melldith iddo, 
Uwch ben ei bedd; 

Lleda 'i bron, ond druan oedd hi, 

Picell ga'dd yng nghol y pwysi, 

Bellach cenwch heddwch iddi, 
Uwch ben ei bedd. 


Boreu ddaw ceir gwel'd ei Phrynwr, 
Uwch ben ei bedd ; 

Ac yn,seichog chwalu' r pentwr, 
Uwch ben ei bedd ; 

Yntau gafodd rwygo 'i ddwy fron, 

Deffry ei deimladau 'n union, 

Bloeddia, “* Dring yn gyfa "ih galon,” 
Uwch ben ei bedd, 


J. Joues, Llangollen. 





